£i\(\  oj  tUi  nn.o. m 


CYNGOR  D05BARTH  GWLEDIG  PENLLYN. 

ADRODDIAD 

> i 

SWYDDOG  MEDDYGOL 
ar 

GYFLWR  IECHYD  Y DOSBARTH 
am 

I960. 

Mr.  Cadeirydd  a Boneddigion, 

Cyflwynaf  i chwi  adroddiad  am  y flwyddyn  yn  diweddu  31ain .Rhagfyr  1960;- 

Ancangyfrif  y Cofrestrydd  Cyffredinol  o'r  boblogaeth  am  y flwyddyn  oedd  2730. 

Nifer  y genedigaethau  byw-anedig  oedd  53  (1C  yn  fwy  na  1959).  Nid  oedd  un  marwolaeth 
o dan  blwydd  oed. 

Nifer  y marwolaethau  oedd  30  (24  yn  1959). 

Nifer  o farwolaethau  oddiwrth  canser  oedd  1 (4  yn  1959). 

Nid  oedd  yr  un  marwolaeth  nac  yr  un  achos  newydd  o Bdarfodedigaeth  yr  ysgyfaint. 

Yr  oedd  2 0 achosion  o'r  frech  goch  yn  ystod  y flwyddyn,  a 3 o'r  Hid  yr  ysgyfaint. 

Dymunaf  ddiolch  i Mr. John  Griffiths  yr  Arolygydd  Iechyd  a'r  Swyddogion 
eraill  am  eu  cyd-weithrediad  yn  ystod  y flwyddyn. 

Yr  eiddoch, 

E.  Richards. 


ADRODDIAD  BLYNYDDOL  SWYDDOG  MEDDYGOL  Y CYNGOR  AM  i960. 

CYFFREDINOL. 


Arwynebedd  y Dosbarth; 

Gwerth  Trethiannol; 

Poblogaeth  (Ffigyrau'r  Cofrestrydd 
Nifer  y tai  annedd: 

Cyfanswm  treth  geiniog  yn  y bunt; 


98,469  o aceri. 
£13086 

Cyffredinol)  2730 

90& 

£45-  4.  0. 


GENEDIGAETHAU . 


Byw  a marwanedig 

Bywanedig 

Marwanedig 

Genedigaethau  yn  ol  mil  o boblogaeth; 


53 

53 

DIM 

19.06. 


Bywanedig 


Gwryw 


Benyw 


Cyfreithlons 
Anghyf rei thlon  s 


21  30 

1 1 


Cyfanswm 


51 

2 


MARWOLAETHAU. 


Cyfanswm;  JO 

Marwolaethau  yn  ol  mil  o'r  boblogaeth 
Y ffigur  am  1959 

Marwolaethau  plant  dan  flwydd  oed;- 


Cyfreithlon: 

Anghyf rei thlon : 

Marwolaethau  plant  yn  ol  mil  o enedigaethau: 
(Y  ffigyrau  am  1959) 

Marwolaethau  plant  cyfrei  thlon  yn  ol  mil  o 
enedigaethau; 


Gwryw  Benyw 

21  9 


Gwryw 


Benyw 


0 0 
0 0 


0 

0 

0 


Marwolaethau  plant  dan  bedair  wythncs  oed; 

Cyfrei thlon; 

Anghyf rei thlon; 

Marwolaethau  mamau  (Ynglyn  a beichiogi  a 
geni  plant) 


Gwryw  Benyw 

0 0 

0 0 

DIM 


Marwolaethau  o'r  canser;  1 

(Yn  ol  mil  o'r  boblogaeth)  0.74 


Marwolaethau  oddiwrth  Ddarfodedigaeth 

(Yn  ol  mil  o'r  boblogaeth).  DIM 

GWASANAETH  IECHYD. 


11.90 

8.82. 


Cyfanswm 

0 

0 


Cyfanswm 

0 

0 


1 


1.  SWYDDOG ION  IECHYD . 

Un  Swyddog  Meddygol. 

Un  Arolygydd  Iechyd. 

2.  CYFLEUSTERAU  LABORDY; 

Dwr;  Dadansoddiad  cemegol  gan  y Dadansoddwr  Cyhoeddus  yng  Nghaer. 

Arolygu  bacteriologaidd  gan  Labordy  Iechyd  y Cyhoedd, Conwy. 

Llaeth;  Prof ion  am  lendid,  ansawad  cadw  a darfodedigaeth  gan  Labordy  Iechyd 
Y Cyhoedd, Conwy.  (Hi  chodir  unrhyw  dal  ar  yr  Awdurdod  Lleol  am  y prof ion  hyn 
ar  laeth) . 

J.  AMBIWLAKS;  Mae  gorsaf  ambiwlans  yn  y cylch. 

4.  CLINIGAU  LLESIAHT  PLANT; 

Cynhelir  clinig  ddwywaith  y mis.  yn  Yr  Hafan,Bala. 

5.  CLIHIGAU  DARPAE  GENI; 

Cynhelir  clinig  o'r  fath  unwaith  yn  y mis  yn  yr  Aelwyd  yng  Hghorwen. 

6.  CLINIG  0RTH0PAEDIG; 

Fe'i  cynhelir  ddwywaith  yn  y mis  yn  Plasyndre,  Bala. 

7.  CLINIG  DARFODEDIGAETH : 

Pob  pythefncs  yn  Plasyndre, Bala. 

8.  ATALHEINTIO  DIPTH.ERIA: 

Trefnir  ar  gyfer  atalheintio  gan  Swyddog  Meddygol  y Sir.  Ceir  atalheintio 
ar  fabanod  a phlant  yn  yr  Ysgolion  Gynradd  yn  gyson  a mynych.  Rhoddir  derbyniad  da 
i'r  trefniant  hwn  gan  rieni  yn  y Dosbarthiadau  Gwledig. 

9.  YSBYTAI: 

Nid  oes  yr  un  ysbyty  o fewn  tiriogaeth  y Cyngor  Dosbarth. 


2. 


10.  AFIECHYDON  HEINTUS; 


Cyfanswm  yr  Afiechydon  Heintua  (heblaw  Darfodedigaeth)  a wnaed  yn 


hysbys  yn  ystod  y flwyddyn:  5 

Y Dwymyn  Goch  - 0 

Twymyn  y Perfedd  - 0 

Y Pas  - 0 

Y Prech  Goch  - 2 

Llid  yr  Ysgyfaint  - 3 


DARFODEDIGAETH. 


Ysgyfeiniol 

Anysgyfeiniol 


Achosion  Newydd. 

Gwryw 

Benyw 

Cyfanswm 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MARWOLAETHAU  0 ACHOS  DARFODEDIGAETH. 


Ysgyfeiniol 

Anysgyfeiniol 


0 0 0 
0 0 0 


AC  HO  SION  MARWOLAETHAU. 


I960. 


Gwryw 


Benyw 


Darfodedigaeth  yr  Ysgyfaint 

Parlys  llym 

Canser  Ystumog 

Canser  yr  Ysgyfaint 

Canser  y Fron 

Canser  (Safleoedd  eraill) 

Anafau  llestriog  cyfundrefn 
y nerfau 

Afiechyd  rhydweliau'r  galon 
Gorbwys  gyda  chlefyd  y galon 
Clefydau  eraill  y galon 
Clefydau  cychredol  eraill 
Anwydwst 

Llid  yr  ysgyfaint 
Bronceitus 

Clefydau  eraill  y gyfundrefn  anadlu 
Casgliad  ar  yr  ystumog  a'r  perfeddyn  bach 
Llid  yr  ystumog,  y coluddion  a'r 
dolur  rhydd, 

Llid  yr  elwlod  ■ 

Gordyfaint  y chwaren  wrth  enau'r  bledren 

Afiechydon  eraill 

Damweiniau  gan  foduron 

Pob  damwain  arall 

Camffurfiadau  Genedigol 


0 

0 

0 

0 

0 

1 


0 

0 

0 

0 

0 

0 


4 

3 

0 

5 
o 

0 

1 
l 
0 

1 


2 

0 

1 

5 

1 

o 

o 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

3 

0 

2 

0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


21 


9 


DEDDF  CYMORTH  GWLADOL  1948. 

Ni  bu  yr  un  achoc  o dan  Adran  47  o'r  Ddeddf  hon  yn  ystod  y flwyddyn. 

GLANWBI THDRA  BWYD. 


Ni  fu  yr  un  erlyniad  o dan  y pennawd  hwn. 


3. 


ADRODDIAD  BLYNYDDOL  YR  AROLYGYPD  IECHYD  - I960. 

1.  CARTHFFOSIAETH : Troswyd  dau  geudy  sych  arall  yn  geudai  dwr  yn  Llanuwchllyn  a 

rhoddviyd  cyfraniad  gan  y Cyngor  tuag  at  y gwaith. 

2 . CYFLENWAD  D$R;  Samplau  o weithf  eydd  dwr  y Cyngor  - 2 

Samplau  eraill  - 44* 

Prof odd  dwr  Cefnddwysarn  yn  llwgr  iawn  a bu  raid  gofyn  i'r 
preswylwyr  ei  ferwi  cyn  ei  yfed.  Rid  oedd  ansawdd  dwr  Llanfor  yn  hollol  foddhaol 
chwaith.  Cymerwyd  y samplau  eraill  mewn  cydweithrediad  a'r  Weinyddiaeth  Amaeth  ar 
gyfer  cynlluniau  preifaf. 

3.  YSBWRIELs  Achoswyd  peth  pryder  oherwydd,  taflu  ysbwriel  yn  anghyfreithlon 

i Lyn  Geulan  Goch.  Trefnodd  y Cyngor  i osod  rhybuddion  pwrpasol  yn  gwahardd  yr 
arferiad  cas  hwn.  Rhoddwyd  sylw  hefyd  i sefyllfa  anfoddhaol  Rhosygwaliau  a galwyd 
ar  y preswylwyr  i ddefnyddio  biniau  addas  ar  gyfer  lorri'r  Cyngor. 

4«  CASBETHAUs  Cafwyd  achosion  y flwyddyn  hon  eto  i ddefnyddio  galluoedd  y 

Ddeddf  Iechyd  lle'r  oedd  pob  cais  rhagarweiniol  wedi  methu. 

5.  CARAFANNAU:  Daeth  Deddf  Safleoedd  Carafan, I960,  i rym  yn  ystod  y flwyddyn. 

Trwyddedwyd  naw  safle:  pedair  o garafannau  unigol,  a phump  o safleoedd  bychain 

eraill  yn  amrywio  o 15  - 35  carafan. 

6.  FFATRIOEDD:  Ni  ddarganfuwyd  unrhyw  gamwedd. 

7.  PI FA  PL As  Arcbwiliwyd  230  o ffermydd  a 47  o adeiladau  eraill  yn  ystod  y 

flwyddyn.  Y mae'r  ffigyrau  hyn  yn  lleihad  sylweddol  ar  1959  oherwydd  i ddau  Swyddog 

Pla  ymddiswyddo  a'r  swydd  yn  wag  am  beth  amser  rhwng  y ddau. 

8.  TAIs  Cwblhawyd  y gwaith  o roi'r  mwynderau  safonol  mewn  tri  ty  , a 

thalwyd  chwech  cymorthdal  llawn.  Ni  chodwyd  un  ty  newydd  yn  ystod  y flwyddyn. 

Cauwyd  naw  ty. 

9«  Y PPEPDF  RHENT:  Ni  dderbyni?/yd  cais  am  Bystysgrif  Cywair  Drwg. 

10.  BWYB  ANADDAS;  Ildiwyd  peth  bwyd  yn  wirfoddd.  yn  ystod  y flwyddyn  oherwydd  ei  fod 

yn  anaddas  i'w  fwyta. 

11.  LLAETH;  Trwyddedwyd  un  masnachwr  llaeth  ar  ddechrau'r  flwyddyn  ond  cyn  ei 

diwedd  troglwyddwyd  y gwaith  i'r  Cyngor  Sir  fel  awdurdod  bwyd  a chyffuriau. 

12.  RHEOLAU  BYfYD:  Sicrhawyd  basn  ymolchi  mewn  un  siop.  Ni  erlynwyd  neb  am  beidio 

a chydymffurfio  a'r  rheolau. 

13.  TY  LLADD;  Nid  oes  ty  lladd  yn  y dosbarth.  Paratowyd  adroddiad  y Cyngor 

dan  y Ddeddf  Tai  Lladd  a chymeradwywyd  yr  adroddiad  gan  y Gweinidog. 

14.  PYLLAU  NGFIOs  Nid  oes  pwll  nofio  yn  y dosbarth. 


Y DEDDFAU  IECHYD. 


N.IFER  A NATUR  YR  YMWELIADAU. 


1. 

Carthffosiaeth. 

173 

2. 

Cyflenwad  Dwr. 

96 

3. 

Ysbwriel . 

24 

4. 

Casbethau. 

72 

5. 

Carafannau. 

62 

6. 

■ Ffatrioedd 

6 

7. 

Siopau. 

27 

8. 

Difa  Pla 

29 

Y DEDDFAU  TAIs 


1.  Cyffredinol.  194 

2.  Y Ddeddf  Rhent. 

Y DEDDFAU  BWYDs 


1.  Bwyd  anaddas.  5 

2.  Llaeth  a Llaethdai . 7 

3.  Paratoi,cadw  a gwerthu  bwyd.  41 

MSRYWIOL; 

1.  Acrywiol.  33 


RHYBUDDION. 


Rhybuddion  Rhagarweiniol. 
Rhybuddion  Ffurfiol. 


Anfonwyd.  Cydymf furf iwyd . 


3 1 

12  12 


